^aisu'tmngm. 

Mánaðarrit til stuðnings kirkju og kristindómi íslendinga. 
gejið út af hinu ev. lút. Jcirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 

KITSTJÓRI JÓN BJAllNASON. 

16. árg. WINNIPEG, NÓVEMBER 1901. nr. 9. 


Bœn um endrfoeðing. 

Frá ónefndum höfundi. 


(Lag: Nú til hvíldar halla’ eg mér.) 

1. Allt, sem fyrir augun ber, 
ógnar-daprt sýnist mér. 

—Sama blessuö sólin skín, 
en s j ó n i n hefir deprazt mín. 

2. Allt, sem eg að eyra sný, 
í sér bindr sorgargný. 

— þó er himins hljóðfall eitt ;*) 
heyrnin er það, sem er breytt. 

3. í jurtagarða geng eg inn, 
en góða i 1 m i n n hvergi finn. 

-—Eru blessuð blómin hætt — 
blómin hætt — að anga scett ? 

4. Allt, sem eg nú et eða drekk, 
einhvern’eginn vantar smekk. 
þó er, skapari, skammtr þinn 
skemmdr ei, en smekkr minn. 

5. Oft eg dett og meiði mig 
á mínum grýtta æfistig. 


*) = eitt og hið sama.—H öf. 




130 


En hvaö mun valda? hver veit skil? 
eg hættr er aö finna til ! 

6. þannig hefir sorg og synd 

svift mig drottins helgri mynd. 
— GóSi faSir, grœddu mig ! 

GuS ininn, endrfœddu mig ! 


Trúarsamtals-fun dir. 

H e I g* n i n. 

Um miöjan Októbermánuð voru haldnir fundir til aö 
rœða um kristileg trúmál í söfnuöunum öllum fjórum, sem til- 
heyra prestakalli séra Björns B. Jónssonar, f Minnesota. 
Einn fundr slíkr í hverjum söfnuöi. Fyrsti fundrinn var hald- 
inn í St. Páls kirkju í Minneota aö kvöldi sunnudagsins 13. 
Okt. (19. e. trín.); og hinir fundirnir svo hvern daginn eftir 
annan í kirkjum Vestrheimssafnaðar, Lincoln-safnaðar og 
safnaðarins í Marshall, — tveir hinir fyrrnefndu um miðjan 
dag, hinn síðasti að kvöldi. — Umrœðuefnið var hið sama á 
öllum fundunum: helganin. 

])rír aðkomnir prestar voru hluttakendr í fundahöldum 
þessum: séra Friðrik J. Bergmann, séra N. Steingrímr þor- 
láksson og ritstjóri ,,Sam. “ Og voru þeir samkvæmt beiðni 
séra Björns til skiftis málshefjendr á fundunum. —- A sunnu- 
daginn prédikaði séra Steingrímr á tveim stöðum þar í presta- 
kallinu: í Minneota að morgni og í Marshall síðdegis; og 
sama dag um hádegi séra Friðrik Bergmann í kirkju Lincoln- 
safnaðar, og séra Jón Bjarnason í kirkju Vestrheimssafnaðar. 
Að kvöldi mánudagsins fór og fram opinber guðsþjónusta í 
St. Páls kirkju í Minneota, og prédikaði hinn síðastnefndi 
prestr þá aftr. 

Samtalsfundrinn í Minneota var vel fjölmennr, og var 
hluttaka leikmanna í umrœðunum þar bæði mikil og góð. 
Vestrheimssöfnuðr og Lincoln-söfnuðr eru sveitasöfnuðir. Og 
dró að sumu leyti veðráttan, en að sumu leyti annríki bœnda 
úr aðsókninni að fundum þeim, sem þar voru haldnir. Söfn- 
uðrinn í Marshall er fámennr; fólk hefir þar í seinni tíð fækk- 



t3i 

a'Ö fyrir burtflutning. Á fundinum þar var eins rnargt fólk og 
til stóS. Og allir fundirnir heppnuSust eftir ástœSum rnjög 
vel. því, sem talaS var, virtist allsstaSar vera veitt hin mesta 
athygli. Og þaS skein út úr andlitum manna hjartanleg 
ánœgja meS fundahöldin. 

MeS tilliti til efnahags, dugnaSar og menningar eru land- 
ar vorir í þeim byggSum meSal hinna allra fremstu í hópi Vestr- 
íslendinga. En þeir eru áreiSanlega einnig á undan í kirkju- 
legu tilliti. Ekki svo aS skilja, aS allir sé þar innan kirkju 
eSa trúarjátning vorri samþykkir. þar vantar vitanlega all- 
mikiS á, þó aS einnig í þeirri grein sé nú orSin veruleg breyt- 
ing til hins betra frá því, er eitt sinn var. En áhuginn á franr- 
faramálum kirkjunnar er jafn-meiri í þeim söfnuSum en flest- 
um, ef ekki öllum, öSrum, er tilheyra kirkjufélagi voru. Og 
sérstaklega á söfnuSrinn í Minneota ágætt úrvalaliS til þess aS 
beita fyrir sig meS prestinum í baráttu sinni og framkvænrd- 
um guös ríki til eflingar og útbreiSslu. Hinn kirkjulegi áhugi 
safnaSa þessara hefir meSal annars sýnt sig í því, hve örlát- 
lega þefr hafa lagt til missíónarsjóSs kirkjufélagsins í saman- 
burSi viö aSra söfnuSi þess, og hve vel þaSan hefir veriö sótt 
ársþing kirkjufélagsins, þótt þaS vanalega hafi veriS haldiö svo 
fjarska langt burt frá byggö þeirra. 

Trúmáliö, sem rœtt var á fundunum í söfnuöum þessum, 
er skiljanlega afar víötcekt og mikilsvaröanda. OrSiö ,,helg- 
an“ rnerkir hiö sarna sem lifandi kristin trú. Kristilegt trúar- 
líf frá hinni fyrstu litlu ósýnilegu byrjan þess allt til þess, er 
þaö heflr náö sínum mesta þroska, sinni rnestu fylling. þar 
er sannarlega margs aö minnast. Meöal annars þess, aö nú 
sérstaklega — aldrei eins áör í sögu kristinnar kirkju—kemr sú 
krafa til vor allra, er nefnum oss lærisveina Jesú Krists, aö 
vér sýnum þess skýr rnerki, aö vér séum á vegi helgunarinnar, 
látum Ijós vort skína í vandaöri, grandvarri, samvizkusamri, 
kærleiksríkri framkomu bæöi til oröa og verka. Heimrinn 
hefir aldrei áör eins mjög heimtaö þetta af kristnum mönnum. 
Sjáist ekki þessir ávextir spretta fram af trúnni á Jesúm Krist, 
verSi þaS ekki algjörlcga Ijóst, aö kristnir menn bera af ööru 
fólki nreö tilliti til hinnar daglegu breytni, þá er ekki viö því 



132 


buast, að heimrinn nú—á þessari skynsemdar-öld—kannist 
við það, að kristna trúin sé sannleikrinn. En sjái hann þessi 
merki, þá fer hann eðlilega að hugsa sig um, fer að bera 
lotning fyrir kristnum mönnum og þar með þá einnig smá- 
saman, jafnvel áðr en hann veit af, fyrir trúnni þeirra, guðs 
orði, kristindóminum. Hinn heiðni heirnr rómverska ríkisins 
beygði sig fyrir kristninni forðum fremr öllu öðru fyrir þá sök, 
að lífi kirkjulýðsins, lærisveina Jesú, stakk svo algjörlega í 
stúf við líf alls annars fólks. Menntamennirnir á þeirri tíð 
töldu það, sem þeir heyrðu af kristnum trúarlærdómum, 
heimsku og óvit; en er þeir litu hið hreina og heilaga líf fólks- 
ins, sem bar fyrir sig nafn frelsarans, þá undruðust þeir og 
leiddust svo nærri því ósjálfrátt æ fleirri og fleiri til þeirrar 
sannfœringar, að innihald kristinnar trúar hlyti að vera guð- 
legs uppruna, djúpr og órannsakanlegr leyndardómr að vísu, 
en þó hineinaalsanna lífsspeki, hinn guðlegisannleikr sáluhjálp- 
arinnar. það, sem frenrr öllu öðru dregr úr árangri kristni- 
boðsins í heiminum á vorri tíð, er þaö, að heiðingjarnir sjá 
svo langt um of lítið af heilögu lífi hjá almenningi innan kirkj- 
unnar. Og ein aðal-orsök þess, að svo margir íslendingar 
hér berast fyrir trúlausir utan safnaða voi'ra, er vissulega einn- 
ig sú, að þegar þeir líta inn í þá söfnuði, þá sjá þeir þar svo 
fáa kristindómsávexti í lífinu. Á þetta var hvað eftir annað 
skýrt bent á samtalsfundunum út af helganinni. Fjallrœða 
Jesú öll heyrir því máli beinlínis til, og var þá einnig á það 
minnzt, að í þeim mikla og dýrðlega boðskap gjörir Jesús 
grein fyrir því, hvað hann með tilliti til lífernisins heinrtar af 
öllum, sem eigi að geta orðið hans lærisveinar, að hvaða lífern- 
iskröfum allir verði að ganga til þess að þeir fái komizt inn í 
guðs ríki. Trúarlærdómrinn kristilegi er þar ekki. Jesús op- 
inberar hann smásaman eftir það. Og fyrir þá opinberan 
urðu lærisveinar hans móttœkilegir eftir því sem þeir betr og 
betr lifðu sig inn í siðalærdóms-boðskap fjallrœðumrar. þann- 
ig var það þá. Og þannig er það enn. Trúin á leyndar- 
dórna fagnaðarboðskaparins um Jesúm Krist vex í sálum læri- 
sveina hans að sama skapi sem þeir betr leggja stuird á vand- 
að, óeigingjarnt, hreint, heilagt líf. En hún visnar upp, sú 



133 


trú, ef lifiö er ööruvísi, og verör annaöhvort aö dauðri trú, 
ellegar aö reglulegri vantrú. 

Minnt var á þessi orö Jesú í bœninni, sem hann bar fram 
fyrir fööur sinn á himnum áör en hann gekk út í friðþæging- 
arpíslirnar : .,Helga þú þá í þínum sannleika; þitt orö er sann- 
leikr“ (Jóh. 17, 17). því að eins getr verið um helgan lífern- 
isins að rœða, að menn noti kappsamlega guðs orð, sé fúsir að 
læra það, elski það, —lifi í guðs orði. Með þessum orðum 
Jesú eru þá allir lærisveinar hans hvattir til samvizkusamrar 
kirkjugöngu á fastákveðnum guðsþjónustu-tíðum, en einnig. 
og engu síör, til þess aö hafa guðs orð iðulega um hönd í 
heimahúsum. ,,Látið Krists orð ríkulega búa hjá yðr“— 
segir postulinn (Kól. 3, 16). 

Leggi allt vort safnaðarfólk framvegis áherzlu á þetta 
mikla atriði í hinum kristilegu barnafrœðum sínum —• 
helganina. 

Vostr að Kyrraliafl. 

Eftir séra Björn B. Jónsson. 


I. 

,,Go west, young man!" —Hokace Gref,i,ey. 

I þessa ferð lagði eg á stað heiman frá mér í Minneota 
3. September síðastl. Fór eg fyrst til St. Paul og dvaldi þar 
sólarhring. þaðan lagði eg aftr upp aö kvöldi dags og tók 
mér far með Northern Pacific járnbrautinni. Enga járnbraut 
þekki eg, sem eg heldr kysi að ferðast með en þeirri braut. 
Hún er ekkert smáræði, Kyrrahafs-lestin, sem daglega leggr á 
stað vestr frá , ,Tvíbura-borgunum“. Hún er eins og bezta 
hótel á hjólum. þar eru svefnhús, borðsalir og lestrarsalir 
og hvað annað, sem aukið getr lífsþægindin, hafi maðr að 
eins ,,afl þeirra hluta, sem gjöra skal“, í vösum sínum. 

Eg segi ekkert af ferð minni fyrr en eg eftir þrjú dœgr 
frá því eg fór frá St. Paul kom til bœjarins Livingstone í 
Montana. þar nam eg staðar, því þar sextíu mílur í suðr- 
átt er undralandið mikla. Ycllowstone National Park. þang- 
að var nú fyrst ferðinni heitið, Haföi mig lengi langað að 



koma á þennan sta 5 , sem vafalaust er bæ 5 i fegrsti og undar- 
legasti staörinn í öllum Vestrheimi. Og J’egar eg fyrst fór aö 
hugsa til þessarar vestrferöar, tók eg undir eins aö ráögjöra 
aö fara þennan krók. En lengi var eg á báðum áttum um 
það, hvort eg ætti aö láta það eftir mér eöa ekki, því 50 doll. 
kostar það að fara um Yellowstone Park, auk ýmsra smá- 
útgjalda þar að lútandi. pessa peningaupphæð borgar maðr 
fyrirfram og fær í staðinn flutning um ,,parkinn“, fylgdar- 
menn og gisting á hótelunum í sex daga. Líklega hefði eg 
aldrei lagt í þennan kostnað, ef eg hefði ekki koinizt að því, 
að prestum er veittr helmings afsláttr af þessu venjulega 
verði. Eg réð því af að nota mér þessi ,,kennimannlegu 
réttindi “ og fara til undralandsins, og sannarlega sé eg mig 
ekki eftir því. 

Eftir tveggja stunda bið í Livingstone fór eg þaðan með 
aukalest einni tilheyrandi Northcrn Pacific félaginu suðr til 
smábœjar þess, er Cinnabar heitir og er rétt á landamærum 
Montana og Wyoming ríkjanna. Vegalengd jæssi er 52 mílur, 
og verðr svo ekki lengra komizt á járnbraut; en eftir eru enn 
nokkrar mílur til Yellowstone Park. Járnbrautarstúfr jæssi 
liggr eftir þröngum dal inn í fjöllin, og j?ótti mér mikilfenglegt 
að sjá þau nú í fyrsta sinni. þetta var árla dags og grúfði 
J?oka yfir fjöllunum. En sumsstaðar gnæfðu fjallahnúkarnir 
upp úr þokunni og teygðu sig upp í skýin, og sýndist mér eins 
og stórar skýja-flyksur hanga hingað og þangað utan í hnúk- 
unum. Með lestinni voru engir farþegar aðrir en ferðafólk, 
sem ætlaði til Yellowstone Park. J)að var úr öllum áttum.ekki 
svo fátt sunnan úr suðrríkjunum og margt frá New York, 
Boston og Philadelphia, og jafnvel nokkrir frá öðrum löndum. 
Alls var fólkið 73 talsins, og héldum við að mestu hópinn 
þessa sex sólarhringa, sem verið var í ,,parkinum“. Allt var 
það menntað og skemmtilegt fólk. Mér var bæði ánœgja og 
uppbygging af að kynnast því. Hver sagði þar öðruin frá 
sínu landi eöa héraöi og frá feröum sínum. Höfðu margir 
þessara manna farið víða og kunnu frá mörgu að segja, svo 
að maðr varð um margt fróðari eftir en áðr. Jiegar til Cinn- 
abar kom, biðu þar margir ferðavagnar, sem sendir höfðu 



'35 


verið úr ,,parkinum“ til að flytja okkr þangað. það eru bæði 
skrautlegir og þægilegir vagnar, og ganga fjórir hestar fyrir 
hinurn smærri, en, sex hestar fyrir hinum stœrri. I smærri 
vögnunum aka átta manns saman, en í hinum tólf. Tafar- 
laust var lagt á stað frá Cinnabar og ekið átta mílur. þá er 
maðr kominn áfyrsta áfangastaðinn í ,,parkinum“—Mammoth 
Hot Springs. þar er hótel, og snæddum við þar dögurð. 

Eg veit, að mörgum er forvitni á að heyra eitthvað um 
Yellowstone Park; og vildi eg feginn geta lýst því landi, en 
það er helxt ómögulegt að lýsa því, allra sízt í stuttu máli. 
Eg skal að eins minnast á örfátt af ótal-mörgu, sem segja 
mætti um þetta undraland. 

Yellowstone Park liggr í norðvestrhorninu á ríkinu Wyom- 
ing aö mestu, en yztu jaðrar þesss ná þó bæði inn í Mont- 
ana og Idaho. Vegalengd þangað frá St. Paul er rétt um 
1,000 mílur. Landspilda þessi er 62 mílur á lengd frá norðri 
til suðrs og 54 mílur á breidd frá austri til vestrs. það nær 
yfir 3,412 ferhyrningsmílur. Með sérstakri löggjöf kongress- 
ins 1872 var land þetta um aldr og æfi gjört að ríkiseign, og 
er það algjörlega undir stjórn þingsins, sem árlega leggr fram 
mikla peninga-upphæð til vegagjörðar og hirðingar á því. 
Allt árið um kring eru ]?ar ilokkar hermanna, sem líta eftir að 
ekkert sé þar skemmt, né skotin dýrin þar. Að eins fjóra 
sumarmánuðina er ,,parkinn“ opinn fyrir ferðafólk. 

Ferðin um Yellowstone Park tekr sex daga, ef farið er 
eftir hinni venjulegu ferðaáætlan. Vilji maðr haga ferðum 
sínum öðruvísi og vera lengr, borgar maðr átta dollara fyrir 
hvern dag, sem um fram er. En þessir sex dagar nœgja til 
að sjá allt hið helzta, ef maðr notar vel tímann. Alls ekr 
maðr í ,,parkinum“ 152 mílur. Vegrinn, sem stjórnin hefir 
látið gjöra þar, er sannkallað stórvirki. Hann liggr æ hærra 
eftir því, sem sunnar dregr, þar til komið er um 10,000 fet 
yfir sjávarmál. Sumsstaðar er vegrinn höggvinn inn í kletta 
og ekið eftir fárra feta breiðum stöllum; er þá stundum ann- 
ars vegar himinhátt hamraberg, en hins vegar hyldýpis gjá. 
En þó sumum þyki stundum nóg um, er þetta þó engin sérleg 
glæfraför, og ökumaðrinn stýrir hestunum af mikilli list. 



136 


þótt svona sé hátt fariö og öldótt þar uppi, er þó Yellow- 
stone Park eiginlega dalverpi upp í fjöllunum. Og öll nátt- 
úru-umbrotin þar held eg sé aö eins dauðateygjur ógurlegs eld- 
gígs, sem þar hefir á umliönum öldum veriö meö miklu meira 
og hrikalegra lífi en nú er. Enda þykjast menn hafa veitt því 
eftirtekt, að allt af sé að draga af kröftum umbrotanna. Tvær 
,,höfuðskepnur“, eldr og vatn, eru valdar að flestu bæði því 
fagra og hrikalega, sem hér gefr að líta. Eldrinn, hitinn í 
jörðinni, er voldugastr herra í ríki þessu. Einkum ber á því 
við fyrsta áfangastaðinn, Mammoth Hot Springs (Heitu laug- 
arnar stóru). þar eru klettarnir og jarðkúpan full af kalki og 
brennisteini. Hefir þar augsýnilega lengi logað eldr, en við 
það að kólna og storkna hefir svo jarðlagið fengið á sig ótal 
einkennilegar kynjamyndir. .Enn þá rýkr á þessum stöðvum 
víða upp úr jörðunni og víða er hin megnasta brennisteins- 
svæla. Af því stafar það þá einnig, að flest örnefni um þær 
slóðir eru kennd við djöfulinn. Var okkr líka af fylgdar- 
manni okkar sögð mjög kýmileg saga um það, hvernig djöf- 
ullinn hefði hafzt þar við, áðr en hann flutti sig til Chicago! 
Af híbýlum hins forna óvinar þarna á brennisteins-svæðinu 
nefni eg ekkert nema eldhúsið hans—,,The Devil’s Kitchen 11 . 
því nafni heitir hellir einn niðri í jörðinni. Er farið þangað 
niðr í stiga 30 fet gegn um ofr-litla rifu, sem er á jarðarskorp- 
unni. Að neðan er hellirinn miklu víðari um sig og afar- 
langr. þar niðri er áköf hita- og brennisteins-svæla, og flýta 
því flestir sér upp aftr. 

Margt er það í útsýninu, sem lengi verðr minnisstœtt 
þeim, sem um Yellowstone Park aka. Margir eru þar tign- 
arlegir fjallahnúkar, svo sem eins og „Electric Peak“—hann 
á að vera þrunginn af rafmagni—, og glerhóllinn „Obsidian 
Cliff“. þá er heldr ekki sízt að sjá klettabrúna ,,The 
Natural Bridge“, sem liggr milti tveggja kletta yfir djúpa gjá; 
og til að sjá skyldi enginn ööru trúa en að hún væri gjörð af 
manna höndum. Tvisvar liggr leiðin gegn um skínandi falleg 
,,hlið“—svo eru nefnd opin, þar sem vegrinn hefir verið 
sprengdr gegn um björg. Annað hliðið heitir ,, Silfr-hlíð ‘ ‘, 
en hitt ,, Gifll-hlið “, og draga þau nöfn sín af litunum á berg- 



i37 


inu, sem á öörum staðnum er silfrgrátt, en á hinum sem 
gull að lit. En ekki get eg látið mér til hugar koma að lýsa 
útsýninu hér í þessu stutta máli. Eg segi hér ekkert um ána, 
Yellowstone River, svo fögr sem hún er; ekkert um lœkina, 
sem hvervetna buna eftir giljunum, og ekkert um silunginn í 
ánni og lœkjunum; stöðuvatninu fagra þarna upp í fjöllunum, 
Yellowstone Lake, og gufuskipsferðinni eftir því sleppi eg. 
Ekki heldr mmnist eg neitt á dýrin í Yellowstone Park; minn- 
ist jafnvel ekki á nafna mína, birnina, sem voru svo gæfir og 
góðlyndir og stóðu kyrrir fáa faðma frá okkr meðan við 
vorum að taka myndir af þeim. 

En ómögulegt er að minnast svo á Yellowstone Park, að 
maðr ekki geti um heitu laugarnar, hverana og geysann. I 
þessum undraheimi, Yellowstone Park, eru yfir 4,000 sjóð- 
andi hverar og 100 geysar. Heil svæði eru þar, þar sem allt 
vellr og sýðr. Sumsstaðar eru feikna-stórar skálar, þar sem 
aur og leðja vella og sjóða. Eru slíkir staðir kallaðir ,,Mud 
Pools“ (leirhverar). I klettaskálum sér maðr víða kalk- 
kennda leðju með ýmsum litum vella og sjóða. þær skálar 
eru kallaðar ,,PaintPots“. En lang-merkilegast er sjálft hið 
heita, tæra vatn. Hvervetna verða á vegi manns ýmist smá- 
ar eða feikna-stórar skálar úr allskonar og marglitum málm- 
tegundum, fullar af tærasta vatni sjóðanda heitu. Eg hefi 
aldrei séð litadýrð fyrr en eg sá þessa vatnspolla. Sumar 
þessar ,,skálar“ virtust saman settar úr óteljandi smáögnum; 
hver smáögn með sínum sérstaka lit. Vatnið var tært eins og 
tár og svo heitt,að lá við suðu,og var því ávallt eins ogtitringr 
á því, en titringrinn virtist ekki vera á vatninu sjálfu, heldr 
sýndust allar hinar marglitu agnir í börmum og botni skálar- 
innar iða, og var því á að horfa eins og verið væri að hrista 
óteljandi demanta fast við augu manns. þegar svo sólin 
glampaði á þessa gimsteina-spegla, þá varð litfegrðin svo dá- 
samleg og dýrðleg, að henni verðr við ekkert líkt. Regn- 
boga-litirnir eru ónógir til samanburðar. Enginn málari hefir 
blandað svo litum; að eins guð og náttúran geta málað svona. 
— Sumsstaðar sér maðr eins og ,,skálar“ þessar á hvolfi og 
brotið gat á botninn. Vatnið vellr og sýðr undir skálunum 



og spýtist viö og' viö upp um gatiö; ]>ví stœrri sem skálarnar 
eru, því hærra spýtist upp úr. þetta er þá kallaö ,, Baby 
Geysers“ (Geysa-ungar), og minnir þetta mig á þaö, sem 
mörgum þykir tilkomumest í Yellowstone Park, geysana. 

Hvergi í heimi eru eins margir geysar saman komnir eins 
og í Yellowstone Park, og hvergi eru þeir eins stórir eins og 
þeir stœrstu þar. þeir eru oftast margir á sama stað, en svo 
langt bil á milli byggða þeirra. Auövitað gjósa þeir ekki allir 
f einu og enginn einn maðr getr séð þá alla. Margir geysanna 
gjósa meö reglubundnu millibili.og getr maðr því setiö um ]?á. 
,,Excelsior“ heitir stœrsti geysirinn í Yellowstone Park og er 
hann sagðr stcerstr í heimi. En því miðr lætr hann ekkert á 
sér bera á síðari árurn; hefir ekki gosiö svo menn viti síðan 
1881. Næstir að stœrð eru þeir ,,Giant“, ,,Giantess“, 
,,Beehive“ og ,, 01 d Faithful 11 . þeir eru allir sífellt á ferð- 
inni. ,,Giant“ spýr vatninu 250 fet upp í loftiö, ,,Beehive“ 
200 fet, og hinir tveir, sem nefndir voru, nálega eins hátt. 
Öllum þykir víst vænzt um ,,01d Faithful“, því hann ber nafn 
með rentu og bregzt manni aldrei. Hann gýs nákvæmlega 
einu sinni á hverri klukkustund. Fyrst heyrast dunur og 
dynkir niðri í skálinni, þegar hann er að taka sig til; svo fara 
smámsaman að koma stórar hvítfyssandi gusur af sjóðanda 
vatni upp úr skálaropinu, og svo allt í einu gýs hann í háa 
loft, þráðbeint upp í loftið nærri 200 fet. Svona stendr úr 
honum strokan 5—6 mínútur í einu. Hálfri annarri milíón 
gallóna af vatni spýr hann í hvert sinn. Smámsaman fer 
ofsinn í honum að sefast og hann missir mátt sinn, sígur hœgt 
og hœgt og hverfr ofan í skálina, og er þá borð á henni á 
eftir. Fjórum sinnum sá eg ,, 01 d Faithful“ leika leik sinn, 
og þótti mér ávallt tilkomumeira í hvert sinn. Marga fleiri 
geysa sá eg í algleymingi, en sleppi að lýsa þeirn. 

Aö eins einu undri enn skal eg reyna aö lýsa. það er hin 
miklagjá—,,The Grand Canyon“. Hún er eitthvað 20 mílna 
löng, og er varið nærri heilum degi til að skoða hana. Er það 
þó aðallega um svo sem fjögra mílna svæði, aö farið er. þar 
sem hún er mest er hún hér um bil 1,200 feta djúp, undr mjó 
að neðan, og rennr þar Yellowstone-áin og sýnist svo lítil 



139 


spræna. Gjáin víkkar allt af eftir því, sem ofar kemr, og er 
fjarska breitt milli gjárbarmanna. Veggirnir eru a 5 sjá sem 
væri þeir úr kristalli og eru meö allskonar lagi og litum og 
gljá og glitra í sólskininu. Maör gengr fram á klettasnös í 
gjárbarminum og horfir upp og ofan gjána svo langt sem aug- 
a 5 eygir, og þá er eins og blasi viö manni allsstaðar í gjár- 
hlíöunum óteljandi hallir meö turnum og portum og kastalar 
úr gimsteinum og gulli. Tveir voldugir fossar eru í ánni meö 
nokkru millibili þarna í gjánni; er annar hærri en hinn, og 
þegar horft er eftir gjánni, ber j?á hvorn f annan. Neðri foss- 
inn fellr á fimmta hundrað fet, og er }?að hin dýrðlegasta sjón 
í sjálfu sér, en ]?ó miklu meiri sökurn litadýrðar gjárinnar, 
sem blandast saman við dýrð fossins. 

Ein klettasnösin, sem skagar fram í gjárbarminum og 
maðr stendr á til að horfa eftir gjánni, heitir ,, Inspiration 
Point“ (Innblástrs-oddi). })að ætti einnig að vera réttnefni, 
því engin sjón getr hugsazt meir ,,inspirerandi“ en J?essi vold- 
uga, tignarlega, dýrðlega mynd. Eg hefi séð skráðar hugs- 
anir skálda og spekinga, sem í hug þeirra hafa komið, er þeir 
stóöu á ,, Inspiration Point“, og nú furða eg mig eigi svo 
mjög á þeim hugsunum, eftir aö hafa sjálfr séð þar dýrðina. 
Frá þessum stað ritaði mælskumaðrinn John L. Stoddard 
meðal annars ]?etta: ,,í dag sá eg gjána miklu í Yellow- 
stone og hennar margbreytilegu og óviðjafnanlegu litadýrð. 
Eg skoðaði kastala hennar og dómkirkjuturna, sem hönd guðs 
hefir út höggvið, og eg hlustaði á nið hins volduga foss — og 
mér fannst, að hér hlyti allt takmarkaS að tilbiðja, hinn 
ótakmarkaði að bœnheyra, og öll alvíddin hlusta á“.— Stór- 
skáldið enska, Rudyard Kipling, kemst svo að orði um gjána: 
„Eftir veggjum gjárinnar var að sjá sem öldugang óteljandi 
lita — fagrrauðra, stálgrárra, mjallhvítra, himinblárra og allra 
annarra lita. Sólskinið tók við þessum litum og bœtti nýjum 
litum við. — Einu sinni hefi eg séð morgunroðann breiða sig 
um stöðuvatn í Rajputana og í öðru sinni sólsetrið á Ordney 
Sagar; eu í þatta sini sá eg bæði undrin í ei íu. Gjáin logaði 
eins og Trójuborg, og sá logi slokknar aldrei, og guði sé lof 
fyrir það, að hvorki penni né bursti geta málað þessa dýrð 



140 


fullkomlega. Kvöldiö kom og læddist gegn um furuskóginn í 
kringum oss. Eg gekk hœgt og varlega út á klöpp — hún 
var ýmist blóörauö eöa ljósrauð—, og horföi niðr í dýpsta 
dýpið. Og nú veit eg, hvað það er að sitja krýndr uppi í 
dýrö sólsetrsins' 1 .—Lang-frumlegust er þó hugsanin hjá gamla 
dr. Talmage, er honum datt í hug, þegar hann horföi yfir 
gjána. Hann segir: ,,Hvílíkr salr þetta væri til aö halda í 
hinn síðasta allsherjar dóm! Sjáið þennan hamramma foss 
og regnbogana við fœtr hans! þegar þetta volduga vatnsfall 
svo stöðvaðist og storknaði í umbrotum hins mikla dags, hví- 
líkr staðr væri það þá fyrir hinar skínandi fœtr dómara lifenda 
og dauðra að standa á, og kasta svo regnbogunum eins og 
kórónum að fótum hans! Á botni þessarar stóru gjár er 
pallr, sem allar þjóðir heimsins gæti staðið á, en herskarar 
himinsins gæti setið á hinum ótal-mörgu veggloftum hringinn 
í kring í gjánni! Og hversu básúna höfuðengilsins myndi 
bergmála um öll þessi skörð, hella og hæðir! Hví skyldi ekki 
dagrinn rnesti, sem heimrinn nokkurn tíma sér, útlíða í hinu 
stórkostlegasta útsýni, sem almættið hefir skapað?“ 

Engar samanhangandi hugsanir á eg sjálfr frá því eg stóð 
þarna á ,,Inspiration Point“. Eg sat þar lengi aleinn — og í 
rauninni þarf maðr að vera aleinn til þess að geta fullkomlega 
notið slíkrar stundar. Eg man það eitt, að heilög lotning var 
í hjarta mínu og eg kenndi ómótstœðilegrar löngunar til að 
biðja guð. Mér fannst hann þá vera svo nærri mér. Eg 
man það líka, að eg hafði upp orð Jónasar Hallgrímssonar: 

,,Drottins hönd þeim vörnum veldr. 

Vittu, barn, sú hönd er sterk. 

Gat ei nema guð og eldr 
gjört svo dýrðlegt furðuverk. “ 

Eg þori nú ekki að taka upp meira rúm til að lýsa 
Yellowstone Park. Ohætt held eg mér sé að fullyrða það, að 
enginn, sem þangað ferðast, sjái eftir því. Viðrgjörningr allr 
er hinn bezti á hótelunum í ,,parkinum“. Á kvöldin er þar 
skemmt með söng og hljóðfoeraslætti, svo ekki þarf manni að 
leiðast þær stundirnar, sem maðr ekki er að skoða sig um. 
Ekkert get eg hugsað mér meir hressanda og lífganda fyrir 



þreyttan huga rnanns en þaö, aS vera einn vikutíma fráskilinn 
heiminum í einveru viö dýrS náttúrunnar þarna upp í fjöll- 
unum. Náttúran breiöir þar faSminn móti manni og þar er 
allt náttúrlegt. þar er ekkert húmbúg, engin fölsk fegrS, 
cngin svikadýrö, ek’kert mannlegt prjál, enginn leikhúsa-hé- 
gómi, engar kalkaðar grafir. En j?ar er náttúran meS sína 
viSkvæmu, saklausu blíSu, en líka með sína hrikadýrS. Og 
þar er hin eilífa almættishönd allsstaSar sýnileg. því nær 
brjóstum náttúrunnar sem maSr er, því nær er hann hjarta 
guSs: 

,,GuSs hjarta heyrist slá; 
í hjarta mínu ]?á 
býr fró og friSr. “ 

Hin ólgandi umbrot náttúrunnar í Yellowstone Park 
standa mér fyrir hugskotsaugum sem ímynd umbrotanna í 
hjarta mannsins. Hiö sjóöanda vatn og hinn logandi eldr, er 
sprengja sundr sjálfa klettana, eru sem ástríSr mannshjartans, 
þegar það sýðr og logar. En hinn mikli friðr náttúrunnar í 
Yellowstone Park táknar fyrir mér hinn eilífa sálarfrið 
guðs barna. 

I Yellowstone Park getr enginn ratað án fylgdarmanns 
og ekki fundiS dýrðina þar, nema einhver leiðbeini manni. í 
lífinu getr heldr enginn maör ratað án fylgdarmanns, enginn 
fundið veginn til eilífs lífs nema fyrir frelsara sinn Jesúm 
Krist. Og fegrðina í lífinu hér og dýrðina hinum megin finnr 
enginn neina sá, sem leiðist af guðs anda. 

En að vér reynum nú að gjöra lífiS að Yellowstone Park, 
—fagrt, hugsjónaríkt og—náttúrlegt. 


,,Kennarinn“ með ,,Sameininffunni“. 

Hr. G. B. Björnsson í Minneota, Minn., er hættr viö aS 
gefa ,, Kennarann • ‘ út. Ekki er þó tilætlanin sú, að tímarit 
það skuli með því deyja eða hverfa úr sögunni. Með full- 
komnu samþykki séra Björns B. Jónssonar, sem frá upphafi 
hefir verið ritstjóri ,,Kennarans“ og lagt viö hann hina mestu 
rœkt, er ráðstöfun til þess gjörð, að útgáfu þess blaðs verði 



haldiS áfram hér í Winnipeg í sambandi viö ,,Sameininguna“. 
pau tvö blöö renna þó ekki saman í eitt, aö minnsta kosti 
ekki fyrst um sinn, hvaö sem seinna kann að verða. En þau 
verða send út sameiginlega og seld bæöi í einu fyrir sama 
verð sem áðr hefir verið borgað fyrir ,,Sameininguna“ eina. 
Stœrö ,,Kennarans“ verör þó hér eftir minni en áðr, — hvert 
nr. hálf örk eöa 8 bls. Sökum fjarlægöar frá staðnum, þar 
sem ,,Kennarinn“ verðr út gefinn framvegis, treysti séra 
Björn sér ekki með neinu móti að hafa ritstjórn þess blaðs á 
hendi lengr. I hans stað tekr séra N. Steingrímr þorláksson 
þaö verk að sér. ,, Kennaranum “ verðr hér eftir eins og 
áðr haldið úti í nafni kirkjufélags vors kristindómsfrœöslu 
barna og unglinga til stuðnings og sérstaklega verki því, sem 
verið er að vinna í sunnudagsskólunum. Sunnudagsskóla- 
lexíur verða því framvegis skýrðar þar. Og mun ritstjórinn 
gjöra sér far um að vanda þær skýringar sem bezt hann getr 
eftir föngum. 

En sökum þess að ráðstöfun þessi, framtíð ,,Kennarans“ 
viðvíkjandi, varð ekki gjörð fvrr en svo seint—um mánuð 
þennan miðjan—, getr þaö blað nú ekki komið út fyrr en í 
Desember. En þá fylgir það væntanlega með ,,Sam. “ og 
kemr með lexíur fyrir sunnudagsskólana frá nýári. Séra 
Steingrímr býst við að fara þar eftir einni af lexíuröðum þeim, 
sem General Council-menn hafa útvalið í sunnudagsskóla- 
ritum sínum, og það einmitt þeirri lexfuröð, sem stöðugt hefir 
að undanförnu verið farið eftir af séra Birni í, ,Kennaranum“. 

Vér vonum, að núverandi áskrifendr ,, Sameiningarinnar “ 
kunni að meta það, að hér eftir fá þeir ,,Kennarann“ algjör- 
lega ókeypis, og sýni þá líka þakklæti sitt verklega með því 
að borga blað vort greiðlega, en einnig með því að útvega 
því nýja kaupendr. Vér vonum og, að þeir allir, sem að 
undanförnu hafa keypt og notað ,, Kennarann ‘ ‘, finni til þess, 
að þeir þurfa enn á hjálp hans að halda við sunnudagsskóla- 
kennsluna og aðra kristindómsfrœðslu barna, og gjörist svo 
kaupendr ,,Sam. “, þótt ekki hafi þeir verið það áðr. Allir 
slíkir snúi sér í því efni til hr. Ólafs S. þorgeirssonar (P. O. 
Box 689, Winnipeg, Man., Canada), sem er einn í útgáfu- 
nefnd blaðs vors og féhirðir þess. 



143 


Séra Björn B. Jónsson er eins og menn vita einn af þeim 
mönnum, sem í kirkjufélagsins nafni annast um útgáfu 
,,Sameiningarinnar“. En einnig á annan hátt er hann ná- 
knýttr viö blaö vort. Hann hefir í seinni tíð ritað mikið fyrir 
,,Sam. “, margar agætar greinir um eitt hinna merkilegustu 
og þýðingarmestu ágreiningsmála, sem nú eru uppi í kristn- 
inni, ■—málið um biblíu-kritíkina. Fyrir það erum vér hon- 
um hjartanlega þakklátir og væntanlega allr þorri lesenda 
vorra. Hann ætlar ekki að hætta að styðja blaðið á þann 
hátt. það geta allir séð á því, að nú einmitt í þessu nr.i 
,,Sam. “kemr frá honum löng og góð grein, fyrri hluti rit- 
gjörðar út af ferð þeirri, er hann fyrir skemmstu fór í missí- 
ónar-erindum vestr að Kyrrahafi. þessi þáttr ritgjörðar hans, 
sem nú birtist — um náttúru-undrin óviðjafnanlegu í Yellow- 
stone Park, verðr víst almennt lesinn af fólki með mestu 
ánœgju. það að séra Björn þvert á móti tilætlan vorri losn- 
aði við ritstjórn ,,Kennarans“ verðr að því leyti til góðs, að 
hann fær nú meiri tíma en áðr til þess að rita fyrir ,, Sam. ‘ ‘ 

Vér tökum þetta fram að nokkru leyti fyrir þá 
sök, að vér höfum komizt aö því, að sumir góðir 
safnaðarmenn innan kirkjufélagsins hafa lent í þeim 
misskilningi, að ráðstöfun sú, sem gjörð hefir verið fyrir 
útgáfu ,,Kennarans“ framvegis, sé að óvilja séra Björns. En 
af þeim misskilningi hefir það leitt, aö stöku áskrifendr 
,,Sam. “, sem nú eru, hafa haft um orð að segja því blaði 
upp, að líkindum gangandi að því sem vísu, að ,,Kennar- 
inn“ ætti að dej'ja og að ,,Sam. “ væri völd að dauða hans. 
Nei—, ,Kennarinn“ á ekki að deyja. En þessi misskilningr 
út af fyrirhuguðum vistaskiftum hans þarf endilega að deyja 
út, og fyrir skýringar þær á málinu, sem nú eru lagðar fram 
fyrir lesendr vora, á sá misskilningr að geta dáið út, og mun 
engum þykja vænna um að sú verði reyndin en einmitt séra 
Birni. 

Áframhaldið af sunnuðagssskóla-lexíum þeim, sem ,,I\enn- 
arinn“ að undanförnu hefir haft meðferðis, er þetta fram 
að nýári: 



144 


1. sd. í aöventu: Esaj. 61, i—4, 6—8, 10—11 —meö 
fyrirsögninni: ,,Nýr konungr í vondri veröld“. 

2. sd. íaðv.: Matt. 11, 16—24, 27 — ,, Konungrinn, sem 
menn útskúfuöu, verör aö síðustu dómari vor“. 

3. sd. íaðv.: Matt. 3, 1 —12 — ,,Sendiboði konungsins 
kemr“. 

4. sd. í aðv.: Matt. 14, 1 —12 — ,,Sendiboöi konungsins 
frammi fyrir þessa heims konungi 11 . 

Sunnud. milli jóla og nýárs: Matt. 13, 55—58; 12, 46— 
50 — ,,Jarðneskir ættmenn konungsins“. 

Lexíurnar allar á ársfjórðungi þeim, er hefst með að- 
ventu, hafa þann boðskap inni að halda, er sérstaklega bend- 
ir á frelsara vorn Jesúm sem konung — konung ríkis þess, 
sem ekki er af þessum heimi. 

-í—o<-o—^- 

Vídalínssöfnuðr, Hallson-söfn. og Pétrssöfn. í Pembina 
Co., N.-Dak., kölluðu í vor sem leið séra Hans B. Thorgrím- 
scn til prestsþjónustu hjá sér frá Milwaukee, Wis., þar sem 
hann í seinni tíð hefir verið prestr norsk-lútersks safnaðar. 
Hann tók þeirri köllun og er nú fyrir skemmstu kominn til 
þeirra safnaða. Allir, sem honum eru kunnugir frá fyrri tíð, 
þá er hann var prestr að Mountain og kirkjufélag vort var að 
myndast, segja hann víst hjartanlega velkominn aftr á fornar 
stöðvar. í nafni kirkjufélagsins íslenzka brá séra N. Stein- 
grímr þorláksson sér suðr í prestakall hans hið nýja og heils- 
aði upp á hann nýkominn við opinbera guðsþjónustu í kirkju 
Vídalínssafnaðar sunnudaginn 10. þ. m. Drottinn blessi 
verk hans vor á meðal í framtíðinni! 


Hr Ólafr S. Þorgeirsson, 644 William Ave., Winnipeg, er féhiröir „Sam.“ 

EIMREIÐIN", eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á ís- 
elnzku. E,itgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 ets. hvert hefti. 
Fæst hjá H. S. Bardal, J. S. Bergmann o. fl. 


ÍSAFOLD", '.ang-mesta blaöið á Íslandi, kemr út tvisvar í viku allt áriö; kostar 
í’Ameríku $1.50. Halldór S. Bardal, 557 Elgin Ave,, Winnipeg, er útsölumaðr. 

VERFiI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarrit heirra séra Jóns Helgasonar 
og Haralds Níelssonar í Reykjavík — til sölu í bókaverzlan Halldórs S. Bardal 
í W innipeg og kostar 60 cts. 

SAMEINIIÍGIN“ kemr út mánaðarlega,12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrir fram. — Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canáda. — Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstjóri), Friðrik J.Bergmann, Ölafr S. 
porgeirsson, Björn B Jónsson og N. Staingr'mr porláksson. 



